IYIN, IJOSIN, IDUPE: 


ì Oluwa,. OLUWO wa, bawo ni orukọ rẹ ti dara. 
to ni gbogbo aiye! eniti o gbe. ogo re leke. 


orun. Sáàmù 8:1 


WIMI ON Oluwa, lati gba ogo ati ọlá ati 
' agbara: nitori iwọ li o da ohun. gbogbo, ati " 
-. nitori ifẹ rẹ li a fi ṣe wọn, a si da wọn. 

Ìfihàn 4: Ju LREY 


AA Abati ẹi erii yin Oluwa logo, gbe e e ga. obi e 
.. ti de; nitori. ani sibẹ yio jù MEN lọ: nigba. 


Oluwa li agbara ati orin mi, on si ti di igbala mi: on li 
Olorun mi, emi o si pese ibugbe fun u; Olorun baba mi, 
emi o si gbe e ga. Ẹkísôdù 15:2 


Oluwa, iwọ li Ọlọrun mi; Emi o gbe ọ ga, emi o ma yin 
orukọ rẹ; nitoriti iwọ ti ṣe ohun iyanu; Otítẹ àti òtítẹ ni 
ìmọràn rẹ àtijẹ. Aísáyà 25:1 


Bayi li Oluwa wi, Ki ọlọgbọn ki o má ṣogo ninu ọgbọn rẹ̀, 
bẹ̀ni ki alagbara enia ki o ṣogo nitori agbara rẹ̀, ki ọlọrọ 

ki o má ṣogo nitori ọrọ rẹ̀. Ṣugbọn jẹ ki ẹniti nṣogo ninu 
eyi, pe o mọ, o si mọ mi pe, Emi li Oluwa ti nṣe ánu, idajọ, 
ati ododo, li aiye: nitori nkan wọnyi ni inu mi dùn, 

li Oluwa wi. Jeremáyà 9:23-24 


Ní òpin ọjẹ náà, mi Nebukadinésárì gbé ojú mi sôkẹ̀ sí 
ọrun, òye mi sì padà sẹdò mi, mo sì fi ìbùkún fún Ọgá Ogo, 
mo sì yìn ín, mo sì bu ọlá fún ẹni tí n bẹ láàyẹ̀ títí láé, 
ẹni tí ìjọba rẹ̀ jẹ ìjọba ayérayé, ijọba jẹ lati irandiran: 

Ati gbogbo awọn ti ngbe aiye li a kà si asan: o si ṣe gẹgẹ 
bi ifẹ rẹ̀ ninu ogun ọrun, ati ninu awọn olugbe aiye: kò si 
si ẹniti o le di ọwọ rẹ̀ duro, tabi bi i pe, Kini iwọ nṣe? 

Njẹ emi Nebukadnessari yìn, mo si gbe ọba ọrun ga, 

mo si bu ọla fun, gbogbo iṣẹ ẹniti iṣe otitọ, ati ẹna rẹ̀ 
idajọ: ati awọn ti nrin igberaga li o le rẹ̀ silẹ. 

Dáníélì 4:34-37 


Nitorina Ọlọrun pẹlu ti gbé e ga gidigidi, o si ti fun u li 
orukọ kan ti o ga jù gbogbo orukọ lọ. Pe li orukọ Jesu ni ki 
gbogbo ékun ki o má tẹriba, ti ohun ti mbẹ li ọrun, ati 
ohun ti mbẹ li aiye, ati awọn ohun ti mbẹ labẹ ilẹ; 

Ati pe ki gbogbo ahọn ki o jẹwọ pe Jesu Kristi ni Oluwa, 
fun ogo Ọlọrun Baba. Fílípì 2:9-11 


Gbogbo opin aiye ni yio ranti, nwọn o si yipada si Oluwa: 
gbogbo awọn ibatan orilẹ-ẹ̀de yio si ma sìn niwaju rẹ. 
Nitori ijọba na jẹ ti Oluwa: on si ni bálẹ lárin awọn 
orilẹ-ẹ̀de. Sáààmù 22:27-28 


Ẹ fi fun Oluwa, ẹnyin alagbara, ẹ fi ogo ati agbara fun 
Oluwa. Ẹ fi ògo fún Olúwa tí ô yẹ orúkọ rẹ̀; sin Oluwa ninu 
ewa iwa mimo. Sáàmù 29:1-2 


Ki ogo mi ki o le ma korin iyin si O, ki o si ma se dake. 
Oluwa Ọlọrun mi, emi o ma fi ọpẹ fun ọ lailai. 
Sáàmù 30:12 


Emi o ma fi ibukún fun Oluwa nigbagbogbo: iyìn rẹ̀ yio 
ma wà li ẹnu mi nigbagbogbo. Ọkàn mi yio ṣogo ninu 
Oluwa: awọn onirẹlẹ yio gbẹ, inu wọn si dùn. Gbé Oluwa 
ga pẹlu mi, si jẹ ki a jumọ gbé orukọ rẹ̀ ga. Mo wá Oluwa, 
o si gbQ temi, o si gbà mi lọwọ gbogbo ẹ̀ru mi. 

Sáàmù 34:1-4 


Ẹ ho iho ayọ si Ọlọrun, gbogbo ẹnyin ilẹ: Ẹ kọrin ọlá orúkọ 
rẹ̀: ẹ ṣe ìyìn rẹ̀ lúgo. Sọ fun Ọlọrun pe, Bawo ni o ti ṣe erù 
ninu iṣẹ rẹ! nipa titobi agbara rẹ, awọn ọta rẹ yio tẹriba 
fun ọ. Gbogbo aiye ni yio ma sìn ọ, nwọn o si kọrin si ọ; 
nwọn o ma kọrin si orukọ rẹ. Sela. Sáàmù 66:1-4 


Kọrin si Ọlọrun, kọrin iyìn si orukọ rẹ̀: ẹ yìn ẹniti ngùn 
ọrun li orukọ Jah, ki ẹ si yò niwaju rẹ̀. Baba alainibaba, 
ati onidajọ awọn opé, li Ọlọrun ni ibugbe mimọ rẹ̀. 
Sáàmù 68:4-5 


Emi o fi orin yin orukọ Ọlọrun, emi o si fi ọpẹ gbe e ga. 
Sáàmù 69:30 


Gbogbo àwọn orílẹ̀-ẹ̀dẹ̀ tí ìwọ ti dá ni yéò wá, wọn yòò sì 
jẹsìn níwájú rẹ, Olúwa; emi o si ma yìn orukọ rẹ logo. 
Nitoripe iwọ tobi, iwọ si nṣe ohun iyanu: iwọ nikanṣoṣo li 
Ọlọrun. Sáàmù 86:9-10 


Ẹ wá, ẹ jẹ ki a tẹriba, ki a si tẹriba: ẹ jẹ ki a kunlẹ niwaju 
Oluwa ẹlẹda wa. Sáàmù 95:6 


Ẹ fi fun Oluwa, ẹnyin ibatan enia, ẹ fi ogo ati agbara fun 
Oluwa. Ẹ fi ògo fún Olúwa tí ô yẹ orúkọ rẹ̀: mú ọrẹ wá, 
kí ẹ sì wá sí àgbàlá rẹ̀. Ẹ sin Oluwa ninu ẹwà ìwa-mimọ: 
ẹ bẹ̀ru niwaju rẹ̀, gbogbo aiye. Sáàmù 96:7-9 


Gbé Oluwa Ọlọrun wa ga, ki ẹ si sìn ni apoti itisẹ rẹ̀; 
nitori mimọ ni. Sáàmù 99:5 


Iwọ li Ọlọrun mi, emi o si ma yìn ọ: iwọ li Ọlọrun mi, emi 
o gbé ọ ga. Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa; nitoriti o ṣeun: nitori ti ánu 
rẹ̀ duro lailai. Sáôàmù 118:28-29 


Emi o ma sìn siha tẹmpili mimọ rẹ, emi o si ma yìn orukọ 
rẹ nitori iṣeun-ifẹ rẹ ati nitori otitọ rẹ: nitori iwọ ti gbé 
ẹ̀rọ rẹ ga ju gbogbo orukọ rẹ lọ. Sáàmù 138:2 


Emi o gbe ọ ga, Ọlọrun mi, ọba; emi o si ma fi ibukún fun 
orukọ rẹ lai ati lailai. Lojojumo li emi o bukun fun ọ; emi 
o si ma yìn orukọ rẹ lai ati lailai. Oluwa tobi, o si ni iyìn 
pipọ; ati titobi rẹ jẹ airi. Sáàmù 145:1-3 


Yin Oluwa. Yin Oluwa, iwo okan mi. Nigbati mo wa laye li 
emi o ma yin Oluwa: Emi o ma korin iyin si Olorun mi 
nigbati mo wa. Sáàmù 146:1-2 

Kí gbogbo ohun tí ô ní ẹémí 
Sáàmù 150:6 


yin Olúwa. Yin Oluwa. 


